VAÜ  LT 

l«Sí 


D¥Y  G A N . 


CìAN  JONATHÄN  J,  THOIWAS, 

(NATHAN  DDU  O LYWEt.) 


Y GENADWHI, 

Ton—  Y Tri  Thrawiad . 

Í*an  ydoedd  gweithredoedd 
Anafus  dan  nefoedd, 

Twyll  trais,  a therfysgoedd  rhwng  lluoedd  y llawn 
A’r  gonest,  er  íristw’ch, 

Dan  wallus  dywyllwch, 

Yn  rhodio  mewn  d’ryswch  rhodresfawr. 

Duw  lon  o’i  dirioni, 

Anfonodd  o fyny, 

Ei  dêr  genadwri,  er  lloni  pob  llu  ; 

’R  efengyl  dragwyddol, 

Dda,  ddinam,  ddyddanol, 

'Ithon  gaed  yn  gynoesol  gan  lesn,. 


2 


Gan  Iesu,  deyrn  grasol, 

Wir  hael,  y mae’r  rheol, 

Un  anghyfnewidiol  a bywiol  i’r  byd  j 
Trwy  hon  ca’r  crediniol 
Ei  ddoniau  dyddanol, 

A’i  Ysbryd  cain  nerthol  ni  wrthyd. 

Da  liollawl  ewyllys 
Ehi*  nef  i rai  ’nafus, 

Yw  rhoddi’n  gariadus  ei  felys  ddawn  fâd  ; 
Gwell  trysor  nâ’r  aur-coeth, 

A renir  i’r  annoeth, 

0 gyfoeth  cynnil-doeth  ein  Hael-Dad. 

Ara  roi’r  ddawn  i dàynion, 

Bydd  mawl  gan  angylion ; 

A saint  yr  uchelíon,  llu  tyrfion  y Tad, 

A felys  gyd  folant, — 

Pob  enaid,  pawb  unant, 

1 roddi’r  gogoniant  ar  ganiad. 

I’r  dyfroedd  godidog, 

Gwahoddir  chwi’n  serchog, 

Y sych,  y newyuog,  a’r  llwythog  yn  llu ; 

Pob  rhinwedd  a feddant, 

Eich  loesau  achlesant, 

Cewch  sicrwydd  nas  metliant  eich  maethu. 

Mae’r  diafol  a’i  w'eision 
Yn  llunio  cynllwynion, 

Er  rhwystro’r  bendithion  i ddynion  gan  Dduw 
Er  hyn  eu  gwawl  nerthol, 

Fal  tfrwd  anorchfygol,  , j H 

Ddylifa’n  gynnyddol,  gwn,  heddyw. 


* Arglwydd. 


s 


Y TRYSOR  O’R  MYNYDD. 

Tos — Belisle  March. 

O Gumojiä.  fe  gymmerwyd, 

A rhoddwycl  ini’n  i'had, 

O ddirfawr  draserch,  ddihafal  drysor, 
Modd  têr  gan  Tôn,  ein  Tad  ; 

Trwy  anfon  angel,  fal  pan  ddoi  ingoedd 
Ar  luoedd  daear  lawr, 

Y cai  a goeliai  ddiogelwch 
Yn  nydd  y digter  mawr, 

Y gain  efengyl  gu 
Anfonodd  Naf  i ni, 

Yn  nawdd  didwyll  awdurdodol, 

Dda,  freiniol  oddi  fry, 

Rbag  rhuthr  alaeth  certh  gythreuliaid, 
Ynghyd  â’r  bleiddiaid  hiin, 

Sy’n  hel  eu  lluniaeth  wrth  gynllwynio, 
Gan  rithio  i dwyllo  dyn. 

A'r  offeiriadaeth  wiw, 

’Nol  urdd  a threfn  Mah  Duw, 
Gallu  o fywyd  annherfynol, 
Rhinweddoi,  rasol  ryw, 

Grym  yr  adgyfodiad  cynta, 

Nerth  y Jehofa  mawr; 

Dyma  drysor  ymddiriedwyd 
Mewn  llestri  priddion  Uawr. 

Dyma’r  deyrnas  welodd  Daniel 
Dihafal  yn  ei  hynt, 

Yr  hon  mor  lluniaidd  a fu'n  lloni 
’Rhen  gain  hrophwydi  gynt  ; 


4 


áuî  hon  dysgwyliodd,  mewn  dwys  galon, 
Holl  weision  dewrion  Duw, 

A throsti’n  fanwl  taer  erfyniodd 
A gweddiodd  Iesu  gwiw. 

Yr  oruchwyliaeth  fawr 
Ar  goedd,  mor  deg  ei  gwawr; 
Cyflawnder  siriol  yr  amseroedd, 

Er  adfer  lluoedd  llawr ,• 

A dwyn  gogoniant  y milflwyddiant 
T mewn  mewu  llwyddiant  Uon, 

A gwneyd  yr  Iesu’n  deyrn  urddasol, 
Modd  breiniol,  ger  eu  bron. 

’Nol  byn  santeiddrwydd  fydd 
Ar  ífrwynau’r  cadfeirch  rhydd, 

A gwir  heddwch,  mwyn  gwareiddiol, 

Yn  ol  ei  reol  rydd. 

Derfydd  galar  ac  wylofain, 

Y rhyfel  certh  a’r  haint; 

Bydd  hedd  y Duwdod  rhwng  bwystfilod, 
Èr  syndod  i’w  holl  Saint. 


{Cyboeddwyd,  trwy  ganiatâd,  Ebrill  W,  1851.] 


BAriS,  ABGRAFÍ'TBD,  GEOBCE'SOWN,  MERTHYE. 


P 


